Aiki mai wuyar gaske 


Ka tafi wurin tururuwa, kai malalaci; Ku yi 
la'akari da al'amuranta, ku zama masu hikima: 
Wadanda ba su da jagora, ko mai kula, ko mai 
mulki, Takan ba da abinci a lokacin rani, Takan 
tattara abincinta a lokacin girbi. Har yaushe za 
ka yi barci, ya slula? Yaushe za ka tashi daga 
barcinka? Duk da haka dan barci kadan, dan 
barci kadan, dan murkushe hannaye don yin 
barci: Haka nan talaucinka zai zo kamar mai 
tafiya, karancinka kuma kamar makami. 

Karin Magana 6:6-11 


Ka kiyaye zuciyarka da dukan himma; domin daga cikinta 
ne al'amuran rayuwa. MAG 4:23 


Ya zama matalauci mai mu'amala da rangwamen hannu, 
amma hannun mai kwazo yakan wadata. Kamar ruwan 
vinegar ga hakora, da kuma yadda hayaki ga idanu, haka 
ma malalaci ga wadanda suka aiko shi. MAG 10:4, 26 


Hannun masu himma za su yi mulki, amma malalaci za 
su sami kudin shiga. Rago ba ya gasa abin da ya karba 
don farauta, amma abin da mai kwazo yake da shi yana 
da daraja. MAG 12:24, 27 


Ran mai kwazo yana marmari, ba shi da kome, amma ran 
mai kwazo yakan yi kiba. Dukiyar da aka samu ta hanyar 
banza za ta ragu, amma wanda ya tara ta wurin aiki zai 
karu. MAG 13:4, 11 


A cikin dukan wahala akwai riba, amma zance na lebuna 
ba su da yawa. MAG 14:23 


Hanyar malalaci kamar shingen kaya ce, amma hanyar 
adalai a sarari take. MAG 15:19 


Kuma wanda ya yi kasala a cikin aikinsa, dan'uwan 
wanda ya kasance mai yawan barna. MAG 18:9 


Lalafiya tana jefa cikin barci mai zurfi; Kuma mai rago 
zai ji yunwa. Malalaci yakan boye hannunsa a kirjinsa, 
Ba zai sāke kawo ta a bakinsa ba. MAG 19:15, 24 


Malalaci ba zai yi noma ba saboda sanyi; Saboda haka 
zai yi bara a lokacin girbi, ba shi da kome. Kada ku 
kaunaci barci, don kada ku yi talauci; Ka bude idanunka, 
za ka koshi da abinci. MAG 20:4, 13 


Tunanin mai kwazo yakan kai ga wadata ne kawai. amma 
na kowane mai gaggawar so kawai. Sha'awar rago takan 
kashe shi. Gama hannuwansa sun ki yin aiki. Yakan yi 
kwadayin yini dukan yini, amma adali yana bayarwa, 

ba ya jinkiri. MAG 21:5, 25-26 


Ralala ya ce, Akwai zaki a waje, Za a kashe ni a titi. 

Ka ga mutum mai himma a harkokinsa? zai tsaya a gaban 
sarakuna; Kada ya tsaya a gaban talakawa. 

MAG 22:13, 29 


Na bi ta gonar malalaci, Da gonar inabin mutum marar 
hankali. Ga shi, dukanta ta yi tsiro da kaya, Tagulla sun 
rufe fuskarta, bangon dutsen kuma ya rushe. 

MAGANA 24:30-31 


Kamar yadda kofa ke juyowa bisa makallansa, haka kuma 
malalaci a kan gadonsa. MAG 26:14 


Domin ko da muna tare da ku, wannan mun umarce ku, 
cewa duk wanda ba zai yi aiki ba, kada ya ci. 
2 Tassalunikawa 3:10 


Duk abin da hannunka ya iske yi, yi shi da karfinka. 
gama babu wani aiki, ko dabara, ko ilimi, ko hikima, 
a cikin kabari inda za ka. MAI-Wa'azi 9:10 


Ta wurin rashin karfi gini ya rube. kuma ta hanyar zaman 
banza gidan ya shiga. MAI HADISI 10:18 


Wanda ya yi sata kada ya kara yin sata, sai dai yă yi aiki 
da hannuwansa, yana yin abin da yake mai kyau, domin 
ya sami abin ba da mabukaci. Afisawa 4:28 


Kada ku ki aikin wahala, Ko kuma kiwo, wadanda 
Madaukaki ya tsara. MAZI 7:15 


11.11Kol 3.11K.Mag 12.13 Mutumin da ya yi kasala yana 
kama da dutse mai kazanta, Kowane mutum kuma zai yi 
masa hushi da wulakanci. An kwatanta rago da kazantar 
juji: Duk wanda ya dauke ta zai girgiza hannunsa. 

MAZI 22:1-2 


Sai dai idan mutum ya kware da tsoron Ubangiji, 
da sannu za a rushe gidansa. MAZA 27:3 


Ka hori danka, ka rike shi ya yi aiki, don kada mugun 
halinsa ya zama maka laifi. M. HAD 30:13 


Aike shi ya yi aiki, don kada ya yi zaman banza; gama 
zaman banza yana koyar da mugun abu da yawa. 
MAZA 33:27 


